

















YN GOSOD ALLAN DEIMLADAU MAB MEWN CARIAD A 





MERCH O DDYFFRYN TEIFI. 








CENIR AR “NOS GALAN.” 





1 DEuwcH fechgyn, deuwch ferched, 
Deuwch bawb sy'n chwenny 
Mi draetha'r modd y rho'isí 
Ar garu Merch o ddyffryt | 






Oedd ar ddydd ffair. yn. Llanyb; 
Clywn fy nghalon yn gwresogi 
O serch at Ferch, o ddyffryn. Teifi 


3 Gwel'd ei hardd wynebpryd siriol, 
A'i gwallt du, mwynaidd, a dya 


Main ei cwasg, a'i rhodiad gwisgi 
Blodau merched dyffryn Teifi! 
| 4 Fr fy mod i 'nawr, ysywaeth, | 
| 





Yn mhell o degwch ei chym” dogaeth, 
Gobeithio ^r âf ar ol eleni 
Gerllaw i flodau dyffryn Teifi. 


| b Bum lawer gwaith trwy'r gwln a'r 
4) ^stormydd, . ,, 

Pan fyddai” r llif yu cuddio'r dolydd, 
Pryd hyn 'r oedd da_ bod pont i gyd 
At y Ferch o ddy yífryn Teifi. | 







ï 

























2 


. 6 7Nol cyrhaedd pen fy siwrnai'n dawel, 
Fe âi pob gofid o fy ngafael, 

an mor ddymunol fyddai cwm'ni 
Blodeuyn merched dyffryn Teifi. 


Hardd yw gweled y perllanau 

Pan f'ont yn llawn o ddail a blodau, 
Hardd yw'r roses yn y gerddi, 

Ond harddach Merch o ddyffryn Teifi. 


Pe cawn gynyg tai a thiroedd, 

r sydd dros y moroedd, 

th byd ni wnai fy lloni, 

y Ferch o ddyffryn Teifi. 


| 9 Er bod merched gwiwdeg odiaeth, 
te ewer degau, trwy” r. gym'dogaeth, 
Fy anwyl gariad sy'n rhagori, 


Blodeuyn difai dyffryn Teifi. 


“10 Aed ehediaid mân y goedwig, 
| A'u rhagorol foesol fiwsig, 
Troswyf fi yn genadwri 

At flodeuyn dyffryn Teifi. 


11 Er bod sain y delyn fwynlon 
| Yn llawenhau y trist ei galon, 
|. O flaen pob miwsig 'rwyf yn hoffi 
Mwyn lais 7 anwylyd dyffryn Teifi. 


12 Beth dâl pentyru aur ac arian, 

A. thiroedd teg, palasau gwiwlan ? 

Ni fyddai'r rhai'n 1 gyd ond gwegi, 
“Heb gael y Ferch o ddyffryn 'Peiti. 








& 




















a 3 

13 Er cael cynyg merched mwynion, 
A'r rhai'n yn perchen golud gwiwlon, 
Myfi wrthodais eu cwmpeini, 


Er mwyn y Ferch o ddyffryn Teifi. 


]4 Ac oni ddoi di 'nawr, f” anwylyd, 
Y galon fechan fâg afiechyd ; 
Cordial cariad wna les imi, 


O fynwes Merch o ddyffryn Teifi, 


15 Ffarwel yn awr holl ferched tiyis 
Dyma'r ferch a gâr fy nghalggl 
A. dedwydd byddom yn cyd 
Mewn bwthyn difai ar lan 








MYFYRDOD NOSAWL, 


amI HD 


1 O Mon ddifyr yw trafaelu, 
Âr hyd y nos, 
At y gywrain ferch wy'n garu, 
Âr hyd y nos, ' 
Heb un anobaith mi wyneba 
Gwlaw ac oeraidd rew ac eira, 
At liw'r ceuros, linos lana', 


Ar hyd y nos. 


2 O mor hoff cael goleu'r lleuad, 
Âr hyd y nos, 
I 'nghyfeirio at fy nghariad, 
Ar hyd y nos: 










4 





Pan êl y teulu i gyd i orphwys, 

Mi gaf finau ymgomio'n gymwys Ê 

A fy llon anwylyd wiwlwys, Ï 
Âr hyd y nos. 


9 Pasia noswaith fel deng mynyd, 
Ar hyd y nos, 
Yn nghwmnïaeth fy anwylyd, 
Âr hyd y nos; 
Ond tristwchi mawr 'fydd gwel'd y borau 
ado â chwm'ni Gwen lliw'r blodau, 
li TT wawr, mewn mwynion eiriau, 


lhyd y nos. 








Wr hyfryd cael cwmnïaeth 

' Ar hyd y nos, 

Jodes landeg, wiwdeg odiaeth, 

Ar hyd y nos! 

Fy anwyl gariad sy'n rhagori, 
Gwen lliw'r hinon 'rwy'n ei henwi, 
Blodeuyn difai dyffryn Teifi. 

Ar hyd y nos. 


YWAIN MEIRION. 
















